અરદેશર ખરસેઘ્જી (વાડિયા) 


(ઈ.સ.૧૮૦૭-૧૮૭૭) 


[1 અરવિંદ ગુપ્તા [1 અનુ. : હેમંત સોલંકી 


આ લેખ વિજ્ઞાનલેખક તેમ જ વિજ્ઞાનપ્રચારક શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાના પુસ્તક “ઉત્તઠ્ાપ 
5017માં રજૂ થયેલી ભારતના સૌ પ્રથમ આધુનિક ઇજનેર એવા અરદેશર ખરસેદજી 
(વાડિયા)ની લઘુ આત્મકથાનો ભાવાનુવાદ છે. તેઓ લંડનની રૉયલ સોસાયટીનું અધ્યેતા 
પદ મેળવનાર સૌ પ્રથમ ભારતીય હતા, જે તેમણે રામાનુજન, જગદીશચંદ્ર બોસ અને 
સી.વી. રામનની પણ પહેલાં ઈ.સ. ૧૮૪૧માં ફક્ત ૩૩ વર્ષની ઉંમરમાં મેળવ્યું. તે 
સમયમાં કોઈ ઇજનેરી કૉલેજ ન હોવા છતાં આ લાખેણા પારસીએ. પોતે જાતમહેનતે 
એંજિનો અને જહાજી બાંધકામ ક્ષેત્રે મથામણ કરી તેનું વ્યવહારુ જ્ઞાન મેળવી પોતાને 
એવી કક્ષા ઉપર લઈ આવ્યા કે અંગ્રેજો પણ તેમનાં જ્ઞાન અને કામને બિરદાવતા 
તેમ જ તે સમયની મોટી સંસ્થાઓ તેમના ઇંજનેરીક્ષેત્ર ઉપર વ્યાખ્યાનો ગોઠવતી. 
દુઃખની વાત છે કે બ્રિટિશ કાળના ભારતના આ સૌ પ્રથમ ઇજનેરના નામથી ભારતીય 
પ્રજા અજાણ રહી જવા પામી તેમ જ તેમનાં કાર્યોમાંથી કોઈ પ્રેરણા ન લઈ શકી. 

ભાવાનુવાદક પોતે યાંત્રિકી (્તાતાપવ) ઇજનેર હોવા છતાં તેમનાં નામ અને 
કામથી અજાણ હતા. ॥તીંદ્રાણ પત ંબા તા 5તંલા€€ £ત્તવંલા17 (1૫5૮4), નવી દિલ્હીના 
પ્રાધ્યાપક એમ. વિજયન આ પુસ્તક માટેના પ્રેરણાસ્ોત રહ્યા. તેમ જ ખ્યાતનામ 
ખગોળ વિજ્ઞાની પ્રા. જયંત નારળીકર સહિત પ્રા. માધવ ગાડગીલ તેમ જ પ્રા. ટી. 
પદ્મનાભન આ પુસ્તકની સલાહકાર સમિતિના સભ્યો રહ્યા. આ બધાનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ 
હતો “ળકો થાટે ભરત? વેશ/નેકોનો પરેચવ થવ એવું તેમનું સજિપ્તમ/ ચરિત્ર 
અલેખતું, સંપૂર્ણ રતે સરળ ભાષા તેથ જ સારી એવી સચેત્ર શહિતીઓ વરાવનાર 
પુસ્તક પ્રગટ કરવું.” 

શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાએ આ પુસ્તકમાં ૪૦ જેટલા ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો તેમ જ 
સંશોધકોના જીવનનો લઘુ પરિચય તેમ જ તેઓએ મેળવેલી સિદ્ધિઓ અને તેમનાં 
યોગદાનોને રજૂ કર્યા છે. આ કામમાં તેમને સાથ મળ્યો ડૉ. કરેન હેયડોકનો, જેમણે 
આ પુસ્તકની ડિઝાઇન તેયાર કરી તેમ જ તેમાં વપરાય એવાં ચિત્રો પણ આલેખ્યાં. 
આ પુસ્તક અંગ્રેજી અને હિંદી ભાષામાં એકસાથે પ્રગટ થયું, અને પછી સમયાંતરે 
ગુજરાતી ભાષા સિવાય ભારતની બીજી પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં પણ અનુવાદ પામ્યું, 
અને જે તે ભાષાની પ્રજાઓ સુધી પહોંચ્યું. 


- શ્રી હેમંત સોલંકી, મુંબઈ, ઈ-મેઈલ : 51118324 9ટ્ટ॥ાત્વ.૯૦11 
માર્ચ ૨૦૨૪ * નવનીત સમર્પણ * 79 


બહુ ઓછા ભારતીયોએ અરદેશર 
ખરસેદજીનું નામ સાંભળ્યું હશે. પણ 
તેનાથી પણ ઓછા લોકોને જાણ હશે કે 
બૉમ્બે (હાલના મુંબઈ)ના આ દરિયાઈ/ 
જહાજી ઇજનેર ઉદ્વાવળટ 1ઠછ્ઠો0૯ર), 
૨૭ મે, ઈ.સ. ૧૮૪૧ના રોજ ઇંગ્લેન્ડની 
રૉયલ સોસાયટીનું અધ્યેતા (₹તા૦૫) 
પદ મેળવનાર સૌ પ્રથમ ભારતીય હતા. 
ત્યારથી લઈને આશરે ૭૫ વર્ષ પછી 
પ્રખ્યાત ગણિતજ્ઞ શ્રીનિવાસ રામાનુજનને 
ચૉયલ સોસાયટીની અધ્યેતાવૃત્તિ 
(110૫7511) આપવામાં આવી હતી. 

અંગ્રેજોને ભારતમાં પોતાનાં 
વ્યાપારિક તેમ જ રાજનેતિક હિતોને 
સુદઢ કરવા માટે આધુનિક પ્રૌદ્યોગિકી 
(['લ્તપાબંજ્ટ)/ઝની જરૂરિયાત હતી. 
આ માટે તેમણે વરાળસંચાલિત સમુદ્રી 


80 * નવનીત સમર્પણ * માર્ચ ૨૦૨૪ 


જહાજોનો ઉપયોગ કરી ઇંગ્લૅન્ડ અને 
ભારત વચ્ચેનું અંતર ઘટાડી દીધું. 

આખા દેશમાં તાર (1હાહ્ટતત[ઝપ) 
અને રેલવેનું જાળું નાખીને અંગ્રેજોએ 
ભારતમાં કાયદો-વ્યવસ્થા સ્થાપી, તેમ 
જ તેનાથી મહેસૂલની ઉઘરાણી કરવામાં 
પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો. મુઠ્ઠીભર 
અંગ્રેજો માટે આટલા વિશાળ ક્ષેત્રમાં 
પથરાયેલા ભારત દેશને નિયંત્રણમાં 
રાખવું અશક્ય હતું. આ કામ કરવા 
માટે તેમને ભારતીયોની જ મદદની 
જરૂર હતી. ભારતની ધરતીને સારી પેઠે 
જાણવા અને સમજવા માટે અંગ્રેજોએ 
શરૂઆતમાં કેટલાક ભારતીય જાણકારોને 
નોકરીએ રાખ્યા. પછીથી અંગ્રેજોએ 
એવી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સ્થાપી જેનાથી 
ભારતીયોને કારકુન (લટા1૭ તેમ જ જંત્રી 
(€દ્વાંતપંત્વા01"5) તરીકે તાલીમ આપી 
શકાય. પણ આ જ આધુનિક શિક્ષણે 
ભારતીયોમાં રાષ્ટ્રીય જાગૃતિની ભાવનાનું 
બીજારોપણ કર્યું. 

ખરસેદજી વાડિયા કુટુંબના સભ્ય હતા. 
જહાજનિર્માણક્ષેત્રે અંગ્રેજોને સેવા આપવા 
માટે ખરસેદજી(વાડિયા) પરિવારનો 
લાંબો ઇતિહાસ રહ્યો છે. તેમના એક 
વડવા લાઓજી નુસરવાનજી (વાડિયા) 
સુરતના ગોદીવાડા (00૦૦%તતવ)માં 
સુથાર/મિસ્ત્રી (૯0૯૫ તરીકે 
કાર્યરત હતા. પછીથી અંગ્રેજો 
તેમને નવો ગોદીવાડો બાંધવા 
માટે બૉમ્બે લઈ આવ્યા. આ 


ઈ.સ. ૧૭૩૧ના આસપાસની ઘટના છે 
અને આગામી ૧૫૦ વર્ષ સુધી વાડિયા 
કુટુંબ વહાણો બાંધવામાં નિપુણ તરીકે 
ખ્યાતિ પામ્યું. 

બ્રિટીશ ઈસ્ટ ઇંડિયા કંપનીનાં વ્યાપારી 
વહાણો અઢળક નફો રળી રહ્યાં હતાં, તેમ 
જ વિશ્વભરમાં પ્રસરી રહેલા વ્યાપારને 
ધ્યાનમાં લેતાં વધારે મોટાં અને ખડતલ 
વહાણોની માગ ઊભી થઈ. તેમ છતાં 
ઈ.સ. ૧૭૭૨માં ઓકના ઝાડના લાકડાની 
અછત તેમ જ ટન-શુલ્ક (1૦તપતુલ)માં 
થયેલ ગેરકાયદેસર વધારાને લીધે ઈસ્ટ 
ઇંડિયા કંપની કોઈ પણ નવું જહાજ 
ઇંગ્લેન્ડમાં બંધાવતી ન હતી. પણ કંપની 
આ જ વહાણો અન્યત્ર પોતાનાં સંસ્થાનોના 
ગોદીવાડાઓમાં બંધાવી શકતી હતી. 
આ બાબત બૉમ્બેના વહાણ બાંધનાર 
કારીગરો માટે નસીબવંતી પુરવાર થઈ, 
જેમણે ઓકનાં ઝાડનાં લાકડાંની અવેજીમાં 
ભારતીય સાગનાં લાકડાંનો ઉપયોગ કરી 
જોયો હતો. ઓકના લાકડાની અવેજીમાં 
મલબારનું સાગનું લાકડું વધુ મજબૂત અને 
કહોવાતું ન હોવાનું જણાયું. જે આગળ 
જઈ ઉત્તમ વિકલ્પ સાબિત થયો. વળી 
બોમ્બેના ગોદીવાડાના કારીગરોનો કસબ 
સર્વોત્તમ હતો, તેમ જ યુરોપના કારીગરોની 


સરખામણીમાં ઓછો. ખર્ચાળ હતો. વિપુલ 
માત્રામાં સાગનાં લાકડાંની ઉપલબ્ધતા 
અને કુશળ કારીગરોને કારણે બોમ્બેનો 
ગોદીવાડો મુખ્ય જહાજનિર્માણ કેન્દ્ર તરીકે 
વિકાસ પામ્યો. કંપની તરફથી બૉમ્બેના 
ગોદીવાડાને વહાણો બાંધવાના એકધારા 
કરારો મળતા ગયા. જહાજનિર્માણક્ષેત્રે 
ખરસેદજી પરિવારની હથોટી હોવાને લીધે 
તેમની પ્રતિષ્ઠા પણ ખૂબ વધી. વાડિયા 
કુટુંબના કસબીઓએ. બાંધેલ ૫1075 
€૦પતા1ક ઈ.સ. ૧૮૧૨ના બ્રિટિશ- 
અમેરિકન યુદ્ધ વખતે મુખ્ય યુદ્ધ જહાજ 
તરીકે કાર્યરત હતું. તેમ જ તે પછી 
ચીન સામે ખેલાયેલ “ઓપિયમ યુદ્ધ'ના 
સમયમાં બ્રિટિશ યુદ્ધનોકાના કાફલામાં 
પણ શામેલ હતું. બૉમ્બેના ગોદીવાડામાં જ 
બંધાયેલ બીજું સુસજ્જ યુદ્રજહાજ 11175 
131000ાલ્ટ ઈ.સ. ૧૮૫૨-૧૮૫૭ 
સુધી ચાલેલા ક્રિમિયન યુદ્ધમાં બ્રિટિશરો 
તરફથી લડ્યું તેમ જ ૧૦૦ વર્ષોથી પણ 
વધુ સમય માટે કાર્યરત રહ્યું. 

આ દરમિયાન ગોદીવાડા અથવા 
વહાણ બાંધકામ ક્ષેત્રે પૂરા વિશ્વમાં તકનીકી 
ક્રાંતિનો પવન ફૂંકાવા લાગ્યો. જેને વાડિયા 
કુટુંબીઓ બરાબર રીતે ઓળખી ન શક્યા. 
તે સમયમાં ઉદભવેલી વરાળ એન્જિનની 


માર્ચ ૨૦૨૪ * નવનીત સમર્પણ * 81 


પ્રૌદ્યોગિકી ([ટતપાબ૦્ટ), નહેરો તેમ ખરસેદજીએ આ એંજિનોનો અને તેના 
જ ડુંગરાળ કિનારપટ્ટી પ્રદેશોમાં સુરક્ષિત વિવિધ ભાગોનો ઝીણવટભર્યો અભ્યાસ 
તેમ જ ઝડપી પ્રવાસ કરાવવા માટે કર્યો. તેમનું વિચક્ષણ અવલોકન એટલું તીવ્ર 
સક્ષમ હતી. વાડિયા કુટુંબીઓ આવાં હતું કે તેઓ આવા એંજિનની કામ કરતી 
વરાળસંચાલિત જહાજો બનાવવામાં પાછા પ્રતિકૃતિ પણ બનાવી શકતા! છેવટે આ 
પડ્યા, જેથી તેમની વહાણો બાંધવામાં જહાજ કંપનીના અધ્યક્ષ (ભાઢાંળતા)ના 
પારંગત તરીકેની આટલાં વર્ષો લાંબી સન્માનમાં 11પઠ્ઠાપ 11॥વંડદ્ર? નામ ધારણ 
પ્રતિષ્ઠા પણ લોપ પામવા લાગી. કરી બહાર પડાયું. 

વાડિયા કુટુંબ ઉપર આવેલ આવા કપરા કંપનીના અધિકારીઓ ખરસેદજીના 
સમયમાં અરદેશર ખરસેદજીએ તેમનું વરાળ એંજિન તરફના લગાવથી ખુશ 
બાળપણ મઝગાંવ સ્થિત વાડિયા મેંશનમાં હતા અને તેમણે ખરસેદજીની બદલી 
વિતાવ્યું. તેમનો જન્મ ૬ ઓક્ટોબર, બૉમ્બે ગોદીવાડાના ટંકશાળ (10પ॥તં130) 
ઈ.સ. ૧૮૦૮ના રોજ થયો. બૉમ્બેનો વિભાગના ઇજનેર €ઢાંળ 12. 
ગોદીવાડો જ્યારે આર્થિક સંકડામણમાંથી 1તબ॥ાતદ્ર7ના હાથ નીચે કરી. અહીં 
પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે ઈ.સ. મેળવેલું જ્ઞાન અને માર્ગદર્શન બહુ 
૧૮૨૨માં ૧૪ વર્ષની યુવા વવે ખરસેદછી જલ્દી ચમત્કારિક શોધોમાં પરિણમ્યું. 
બૉમ્બે ગોદીવાડામાં જોડાયા. ખરસેદજછી ખરસેદજીએ ૧ હોર્સપાવરનું વરાળશક્તિ 
સ્વાભાવિક રીતે વરાળ એંજિન ઉપર ચાલી શકતું એજિન અને 
અને તેના દ્વારા સંચાલિત - 4 પંપ પોતાના હાથે બનાવ્યાં. આ 
આગબોટમાં વધુ રસ ધરાવતા “. : એંજિન અને પંપ તેમણે પોતાના 
હતા. ત્યાં જહાજી બાંધકામની 7#રૈ.--» બંગલાની સામે બેસાડ્યાં જેની 
પાયાની શિખામણો આત્મસાત્‌ મદદ વડે તેઓ પાણીનો ફુવારો 
કર્યા પછી ઈ.સ. ૧૮૨૮માં તેમને ચલાવતા. આ તેમણે ફક્ત રમત ખાતર 

ઉં 


મઝગાંવ ગોદીવાડાના પૂરક એકમનો કર્યું, પણ એતિહાસિક રીતે આ ભારતના 
હવાલો સોંપવામાં આવ્યો. સૌભાગ્યવશ સૌ પ્રથમ વરાળસંચાલિત એજિન અને 
આગામી વર્ષોમાં વાડિયા કુટુંબીઓએ પંપ હતાં, જે ૧૦ વર્ષ પછી પણ 
બનાવેલ જહાજમાં બેસાડવા માટે ૮૦ અડીખમ કાર્ય કરતાં રહ્યાં!ખરસેદજીના 
હોર્સપાવરના બે વરાળ એંજિનો લંડનથી પિતા રુસ્તમજી તેમની આ સફળતાથી 
બૉમ્બે મંગાવવામાં આવ્યાં. ખરસેદજી #-ક ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા અને ઇંગ્લેન્ડથી 
આવી જ કોઈ તકની રાહ જોતા રા ખરસેદજી માટે એક વરાળ એંજિન 
હતા. આ અવસરનો લાભ લઈ તેમને ભેટરૂપે આપવાનું નક્કી કર્યું. 


82 * નવનીત સમર્પણ * માર્ચ ૨૦૨૪ 


તે એક ૧૦ હોર્સપાવરનું વરાળ એજિન 
હતું જેને ખરસેદજીએ 1તતપડ નામના 
જહાજમાં બેસાડ્યું. ॥તપડ જહાજ તે 
સમયના સમુદ્રી જહાજોમાં સર્વોત્તમ હતું 
અને બ્રિટિશ સરકારે તેને ખરીદી લીધું. 
આ રીતે વાડિયા કુટુંબે ફરી એક વાર 
વહાણો બાંધવાના નિપુણ તરીકેનો ખિતાબ 
પાછો મેળવ્યો. 

ઈ.સ. ૧૮૩૩ના ઓક્ટોબર મહિનામાં 
સમુદ્રી જહાજોના અધીક્ષક €ત[ઝદાંપ્ત બંપ 
€70તત એ મઝગાંવ ગોદીવાડાના 
સહાયક જહાજ બાંધનાર (70કકાંડાવાદ 
51૫ ઉપાતલ)ે તરીકે ખરસેદજીના 
નામની ભલામણ કરી અને તેઓ આ પદે 
નિયુક્તિ પામ્યા. અરદેશર ખરસેદજીએ. 
પોતાના રહેણાક પાસે એક નાનું ઢાળણ 
કારખાનું (₹૦પતતત) બનાવ્યું, જ્યાં તેઓ 
વહાણો માટે ઘડતર લોખંડ (11/7૦૫ટાપ 
101)માંથી ટાંકીઓ (1હ1૯)ને ઢાળવાનું 
કામ કરતા. એમનું આગામી ઇજનેરી 
પરાક્રમ હતું ગૅસ વડે બળતી. બત્તીઓ 
બેસાડવી. ૧૦ માર્ચ ઈ.સ. ૧૮૩૪ના રોજ 
તેમણે પોતાના મઝગાંવસ્થિત બંગલો અને 
બગીચાને આ ગૅસ વડે બળતી બત્તીઓની 
મદદથી પ્રકાશિત કરી મૂક્યા. જ્યારે 
એલ્ફિન્સ્ટન કૉલેજની શરૂઆત થઈ 
ત્યારે ખરસેદજીને ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓને 
વ્યાવહારિક યંત્રવિશાન ("્રતાંત્ઢા 
[0ટતાદ્વાપંત્ઝનો વિષય શિખવાડવા માટે 
આમંત્રણ અપાયું, કારણ કે તે સમયમાં 
તેમના જેટલો આ વિષયમાં વ્યવહારુ 


અનુભવ કોઈ પણ ધરાવતું ન હતું. 
ઈ.સ. ૧૮૩૭માં હજુ એક સન્માન 
મળ્યું, તેઓ ઇંગ્લેન્ડની 101 /ડાંતંત 
5૦તંલના બિન-નિવાસી (૫01- 
[રવ્ડાંતલત) સભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા. 
પણ એવું લાગે છે કે ખરસેદજી આવા 
ખિતાબોમાં ઝાઝો રસ ધરાવતા ન હતા. 
તેમની મહત્ત્વાકાંક્ષા તો સમુદ્રી વરાળ 
એંજિનના બાંધકામ તેમ જ સમારકામ 
ક્ષેત્રમાં પોતાને બની શકે તેટલો વધુ 
નિપુણ બનાવી દેવામાં હતી. અને પોતાના 
દેશવાસીઓને આ ઉપયોગી એવી કળા 
શીખવી દેવામાં હતી. તેથી તેમણે બ્રિટિશ 
સરકારને પત્ર લખી વિનંતી કરી કે 
તેમને એક વર્ષ માટે ઇંગ્લેન્ડમાં રહેવાની 
પરવાનગી મળે. ઈ.સ. ૧૮૩૮માં તેની 
મંજૂરી મળી ગઈ અને એ જ સાથે બ્રિટિશ 
આગબોટ 5.5. છલત્તપંત્ટ્માં મુસાફરી 
કરવા માટે ૬૦૦ રૂપિયાનો મુસાફરી 
ખર્ચ પણ મંજૂર કરાયો. પણ અચાનક 
માંદગીમાં પટકાવાથી તે વર્ષે તેઓ 
મુસાફરી ન કરી શક્યા. તેથી તેના પછીના 
વર્ષે ૧૩ સપ્ટેમ્બર, ઈ.સ. ૧૮૩૯ના રોજ 
તેઓ ગાંઠના ૧,૦૦૦ રૂપિયા ખર્ચી 
ઇંગ્લેન્ડ જવા માટે ઊપડ્યા. પોતાના આ 
વિદેશપ્રવાસ માટે તેમણે પોતાના નોકરો 
તેમ જ રસોઇયાને પણ સાથે લીધા કારણ 
કે તેઓ ફક્ત પારસીઓ દ્વારા રંધાયેલ 
પારસી વાનગીઓ જ ગ્રહણ કરતા. 
વ્યાવસાવિક રીતે ખરસેદજીનો બ્રિટન 
પ્રવાસ ખૂબ જ સફળ રહ્યો. ઇંગ્લેન્ડના 


માર્ચ ૨૦૨૪ * નવનીત સમર્પણ * 83 


પોતાના પ્રવાસ દરમિયાન ॥ધંડૉ॥ 245 
॥1વાંદ્ર €૦૫0]2૮11)ના અધ્યક્ષ (લાતા) 
અને સચિવ (5ટતત્લટ્નત) સહિત તે સમયના 
ઘણા ખ્યાતનામ વ્યક્તિઓ સાથે તેમની, 
ઓળખાણ થઈ. તેમના ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ 
દરમિયાન તેમને ઇંગ્લેન્ડની 11૦0૫5૯ ૦ 
€૦૫૧0015 €૦૧1૫1૫ંપટ૦ની, એક બેઠકમાં 
પણ આમંત્રિત કરાયા. ૧૦ ફેબ્રુઆરી, 
ઈ.સ. ૧૮૪૦ના રોજ બ્રિટનની રાણી 
વિક્ટોરિયાના લંડનમાં આયોજિત લગ્ન 
સમારંભમાં તેઓ આમંત્રિત મહેમાન હતા. 
૧ જુલાઈ, ઈ.સ. ૧૮૪૦ના રોજ રાણી 
વિક્ટોરિયા સાથે તેમની સત્તાવાર મુલાકાત 
પણ ગોઠવાઈ. ૨૪ માર્ચ, ઈ.સ. ૧૮૪૦ના 
રોજ ખરસેદજી સત્તાવાર રીતે લંડનની 
1501પધંબળા જ લખા ટ્ઠાંતલ્લડમાં 
સહયોગી તરીકે ચૂંટાયા. જેની કેટલીક 
બેઠકોમાં એમણે પોતાના ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ 
દરમિયાન ભાગ લીધો. જ્યાં એમણે 
ઉપસ્થિત ઇજનેરોને વરાળસંચાલિત નૌકા 
&॥ત્ટ્ના એજિનો ઉપર વ્યાખ્યાન આપ્યું. 
એમણે વરાળસંચાલિત આગબોટ વઢઢતા 
તાબામાં લાગેલાં એજિનોનાં રેખાચિત્રો 
(ઝત્પ્ાટ્ક ઉપર પણ ચર્ચા કરી. આ 
વ્યાખ્યાનો દ્વારા તેઓ ઘણી પ્રશંસા પામ્યા. 
ઊ5ઉપાલ 0 લાપ સછઠાળલ્લડના, અધ્યક્ષ 
1211005 17૮11૮01" પાસેથી એમને સૉયલ 
સોસાયટીમાં નામાંકન માટેનું પ્રમાણપત્ર 
મળ્યું. આની સાથે તેઓ 50તંલ ૦ વડ 
& 5તંણાતલ અને 8ોંડા /550તંતર8ં01 


101 પાલ #તળખ્ત્રાત્લાણલા1 ૦ 5તંલણા€લ૦ના 


84 * નવનીત સમર્પણ * માર્ચ ર૦ર૪ 


યાંત્રિક (ત્તાદ્વાપંવ્વ) વિભાગ સાથે પણ 
સંકળાયા. 

તેમણે કંપનીને છેલ્લી વિનંતી તરીકે 
વરાળ એંજિનનાં કેટલાંક રેખાચિત્રો 
(ઝતદ્રપ્તાળુડો અને કેટલાંક નાનાં ઓજારો, 
પોતાની સાથે લઈ જવાની પરવાનગી 
માંગી, જેનો પણ સ્વીકાર કરાયો. 

ખરસેદજી પોતાના રોજિંદા જીવનની. 
ઘટમાળો રોજનીશી (ગતઢ્)માં નોંધી 
લેવાની ટેવ ધરાવતા હતા. આ નોંધોને 
આધારે તેમણે પોતાના ઇંગ્લેન્ડના 
પ્રવાસ અને વસવાટનાં સંસ્મરણો ઈ.સ. 
૧૮૪૦માં લંડનથી પુસ્તકરૂપે પ્રગટ કર્યા 
જેનું લાંબુંલચક નામ હતું : 724177 ૦7 4/0 
€0૫૯૦૫74104 7057700617 /0700 40707407 /૦ 
41157414, 4104 ૦/ 4 0415 /ર૦%/૮૦0૮૦ 
412 6૫૦4૬ 5/40, 7.07004૦010. આ. 
રોજનીશીમાંથી તેમના વિશેની કેટલીક 
દિલચસ્પ વાતો જાણવા મળે છે. જેમ 
કે ધર્મની બાબતમાં ખરસેદજી ઘોર 
પરંપરાવાદી હતા. ઇંગ્લેન્ડમાં કોઈ 
પારસી યુવાન પારસીઓની પારંપરિક 
ટોપ અથવા ટોપી પહેરેલ ન દેખાય તો 
તેમને જરાય પસંદ ન પડતું. લંડનમાં 
અતિબ્સ્ત રહેવા છતાં ખરસેદજી લંડનથી 
કંઈ વિશેષ પ્રભાવિત ન થયા. ઇંગ્લેન્ડની 
શાહી ટંકશાળો (૪0પળવંદ્વાવલ્ડ તેમને 
બૉમ્બેની ટંકશાળો સામે અત્યંત ઊતરતી 
કક્ષાની જણાઈ. અને તે વખતના બોમ્બેના 
રસ્તાઓની સરખામણીમાં તેમને લંડનના 
રસ્તાઓ, “ગંદા' લાગ્યા! 


ઈ.સ. ૧૮૪૦ના નવેમ્બર મહિનામાં 
તેઓ ઇંગ્લૅન્ડથી ભારત પરત ફરવા માટે 
નીકળ્યા અને ઈ.સ. ૧૮૪૧ના વર્ષની 
શરૂઆતમાં બૉમ્બે પહોંચ્યા. તેમના ઇંગ્લૅન્ડ 
પ્રવાસ દરમિયાન જ 1301000૮17 51લદ્રણર 
1રત૦”/માં યંત્રોના મુખ્ય અભિયંતા અને 
નિરીક્ષક (115[0૯ત0ળે માટેનું પદ જાહેર 
થયું, જેના માટે ખરસેદજીએ પોતાને મળેલાં 
બધાંય પ્રમાણપત્રો સાથે અરજી કરી 
હતી. બૉમ્બે પાછા ફર્યા પછી ખરસેદજી 
301112૮)7 51૯10001" ઉવ્ત૦નાં વરાળ 
તેમ જ ઢાળણ કારખાનાંઓમાં ત્યાંનાં વંત્રો 
(દ્વિબંપાણલ/)ના મુખ્ય અભિયંતા (લપંલ 
ડટ્ટાળલ્લળે તેમ જ નિરીક્ષક (1150૯01 
તરીકે નિમણૂક પામ્યા. આ પદ ઉપર તેમને 
માસિક રૂપિયા ૬૦૦નો પગાર મળવા 
લાગ્યો, જે તેમની કારકિર્દીની શરૂઆતમાં 
સહાયક જહાજ બાંધનાર તરીકે મળતા 
પગાર કરતાં સાત ગણો વધારે હતો. 
૧ એપ્રિલ, ઈ.સ. ૧૮૪૧ના રોજ જ્યારે 
તેમણે પોતાનો નવો કાર્યભાર સંભાળ્યો 
ત્યારે તેઓ એવા પહેલા દેશવાસી બન્યા 
જેમની નીચે યુરોપિયન કર્મચારીઓ કામ 
કરતા હતા. આ કર્મચારીઓમાં એક મુખ્ય 
મદદનીશ, ચાર યુરોપિયન કાર્યાદેશક 
(₹01લાળતા1), ૧૦૦ યુરોપિયન ઇજનેરો 
અને બોયલર ઉત્પાદકો તેમ જ લગભગ 
૨૦૦ જેટલા ભારતીય કારીગરોનો 
સમાવેશ થતો હતો. તે સમયના બ્રિટિશ 
શાસનના તરફદાર એવા વર્તમાનપત્ર 
80૫043 111૯5એ. ખરસેદજીની આવા 


હોદ્દા ૫ર થયેલ નિમણૂકને વખોડી કાઢતાં 
છાપ્યું કે “ઈ ભારતીય ભવે કેટલો 
પછ ભકેલો અને સહ્રમ હોય તોપણ 
અ; શંક; કા૧% જ રહેશે કે, કોઈ પછ 
ભારતી#યન? એટલી યોગ્યતદ હોય કે 
તેઓ 20705૮4) ડલદ્રાણલા" / ૮/૦9 જજ 
સંસ્થાન! કમાન સંભાળ શકે શય તેજને 
ઘણા %& અંગ્રેજોનું થાર્ગદર્શન, નરહ 
અને નેવંત્રજ્ કરવાનું રહેશે.” 

પણ બીજી બાજુ 301100૮) ૯ત2#લાટ 
નામના વર્તમાનપત્રે ખરસેદજીની આ હોદ્દા 
ઉપર થયેલ નિમણૂકને બિરદાવતાં છાપ્યું 
કે “અ દેશ (ભારતનઇન વતની એવ અ 
ર9%ન માટે અ કોઈ નનું સન્માન ન 
કહેવા. તેમની લાયકત અને હરત 
દ્ર તેમે પોતના વણ બ હરેફોને 
પાછળ મૂકી અ પદ શેળજું છે.” 

ખરસેદજીએ પોતાની નિયુક્તિને મળેલ 
પ્રતિસાદો ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની 
ટિપ્પણી ન કરી, પણ પોતાના હાથ નીચે 
કામ કરતા માણસોને આકરી તાલીમ દ્વારા 
તેમની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કર્યો. તેમની 
સાથે કામ કરનારા દરેકના તેઓ માનીતા 
બન્યા, અને ખરસેદજી પણ બધાય સાથે 
એકસરખો સારો વ્યવહાર કરતા. 

૨૪૭ મે, ઈ.સ. ૧૮૪૧ના રોજ તેઓ 
રૉયલ સોસાયટીમાં અધ્યેતા તરીકે 
ચૂંટાયા. તેમનું નામ ત્યાંની વગદાર 
વ્યક્તિઓએ સૂચિત કર્યું હતું. જેમાં 
ઊ5ાર ૦ લંળણોા કાછઠાણલ્ાડના બે 
ભાવિ અધ્યક્ષો, 1251 1તતવૉત €૦૧]210):ના. 


માર્ચ ૨૦૨૪ * નવનીત સમર્પણ * 85 


ભાવિ અધ્યક્ષ તેમ જ રૉયલ સોસાયટીના 
ભાવિ અધ્યક્ષનો પણ સમાવેશ થતો હતો. 
આજરોજ સૉયલ સોસાયટીની નામના 
પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિકોના સંગઠન તરીકેની 
છે પણ વીસમી સદીની શરૂઆતના 
દસકાઓમાં રૉયલ સોસાયટી એવા 
સજ્જનોનું મંડળ પણ હતું જેઓ પ્રાકૃતિક 
ઇતિહાસના જિજ્ઞાસુઓ હતા. તેઓ ગણિત 
અને અભિયાંત્રિકી (પટ્ઠામલ્લવાછ) 
થી માહિતગાર હતા અથવા પ્રાયોગિક 
દર્શનશાસ્ત્ર (01૫1050[21))ની વિવિધ 
શાખાઓમાં કુશળ હતા. તો તે સમયનાં 
ધોરણો મુજબ રૉયલ સોસાયટીએ તેના 
દસ્તાવેજોમાં તેમનું વર્ણન “એક વિશિષ્ટ 
ઇજનેર' તરીકે કર્યું, જે વિજ્ઞાન સાથે 
સંકળાયેલા હોવાની સાથે સાથે તેના 
વિકાસને પણ પ્રોત્સાહન આપવા માટે 
ઉત્સુક છે. પણ રૉયલ સોસાયટીની 
અધ્યેતાવૃત્તિ ખરસેદજી માટે ફક્ત એક 
વ્યક્તિગત બહુમાન માત્ર રહી. તેનાથી 
તેમની વ્યાવસાવિક કારકિર્દીમાં કોઈ રીતે 
પ્રગતિ ન થઈ તેમ જ તેમના દેશવાસીઓ 
(ભારતીયો) તેમ જ તેમના સમકાલીનો 
પણ તેનાથી પ્રભાવિત ન થયા. 

મુંબઈનું મઝગાંવ સૌ પ્રથમ ભારતના 
વિજ્ઞાનયુગમાં પ્રવેશનું દ્રાર બન્યું. મઝગાંવ 
અંગ્રેજોના સમયના ભારતનું તકનીકી કેન્દ્ર 


86 * નવનીત સમર્પણ * માર્ચ ૨૦૨૪ 


બની ગયું હતું, અને તે સમયના અવનવા 
ઘણા તકનીકી આપવિષ્કારોનું સાક્ષી રહ્યું. 
મઝગાંવના લોકોએ એવુ યંત્ર જોયું જે 
કપડા ઉપર પોતે જ ટાંકા લઈ સીવણકામ 
કરી આપતું - સીવવાનો સંચો (5ટ૪તત્તટ 
17ત01110€). 

ખરસેદજીએ જ સૌ પ્રથમ બોમ્બે 
શહેરનો પરિચય કપડાં સીવવાના 
સંચા ઉલ્પ્રળાટટુ ળદ્વતપ1લ), છબીકલા 
(01010૪72110) તેમ જ વિદ્યુત ઢોળ 
(3ટ્ત10[2દપાછ) સાથે કરાવ્યો. 

૧૬ ફેબ્રુઆરી, ઈ.સ. ૧૮૫૧ના 
રોજ અરદેશર ખરસેદજીએ તેમના 
દીકરા રુસ્તમજી અરદેશરએ મઝગાંવ 
ગોદીવાડામાં બનાવેલ ૮૦ ટન વજનની. 
એક આગબોટ (ડટદ્રત૯ સમુદ્રમાં તરતી 
મૂકી, જેનું નામ “લાઓજી ફેમિલી' હતું. 
આ આગબોટના દરેક ભાગો સ્વદેશી હતા 
અને અરદેશર ખરસેદજીના રહેઠાણમાં 
બનાવેલ ઢાળણ કારખાનામાં જ નિર્માણ 
પામ્યા હતા. 

આ જ વર્ષમાં તેમને પક્ષાઘાતનો હુમલો 
આવ્યો પણ તેમાંથી તેઓ જલ્દી સાજા 
થઈ ગયા અને ઈ.સ. ૧૮૫૧ના સપ્ટેમ્બર 
મહિનામાં તેમણે ઇંગ્લેન્ડનો બીજો પ્રવાસ 
કર્યો. તેમને કંપનીના સંચાલકોએ ઇંગ્લેન્ડનાં 
વિવિધ શહેરોમાં ફરી ત્યાંની યાંત્રિકીમાં 
થયેલ વિકાસને જાણવાની તક આપી. આ 
વખતે પણ પોતાની માતૃભૂમિને કાંઈક 
નવીનતમ વસ્તુઓનો પરિચય કરાવવાનો 
તેમનો શોખ જારી રહ્યો. એમણે આ વખતે 


અમેરિકાની પણ મુલાકાત લીધી અને 
વિવિધ પ્રકારનાં લાકડાં કાપવાનાં યંત્રો 
ખરીદીને તેને બૉમ્બે રવાના કર્યા. 

તે સમયમાં અમેરિકી લોકો ભારતીયો 
માટે કેવી રૂઢિગત વિચારસરણી ધરાવતા 
હતા તે એક અમેરિકન પરિવારના સભ્ય 
દ્વારા લખેલાં સંસ્મરણોમાં જોવા મળે છે, 
જેમના ઘરની મુલાકાત ખરસેદજીએ 
પોતાના અમેરિકાના પ્રવાસ દરમિયાન 
લીધી હતી. 

“તે દેવસોમ ૩0૧ અવત અવનવ 
વિદેશ! યુલાકાતઓગ થી! ઊંચ! સુતર&ઉ 
ટોળી પહેરેલ એક જીવિત પરસ ગૃહસ્થને 
જોઈને અમે ચોંકી ઊઠયા, જેમને એક 
સ/જ અમર પરેવારના એક /મેત્ર ચ 
પ૧ માટે પોતાની સાથે લઈ આવ્ય 
હત. %ર ટે અ એક નવાઈની ૧/ત 
હતી કે એક અ/જેની ઉપાસન# કરનાર 
સમ%માથી આવનાર વ્યક્ત સામાન્ય 
લોકોની જમ ચ પી શકે. પણ તેઓ 
એક ત”નેઠોષ #સિંહ 9૧ લાગત હત, 
જેમની ગર્જનાથાં પણ કૃદુતાનો ભાસ 
થતો. તેમકોે અન્ય લોકોની જમ ચ પક 
અને *ખકજ લગાડેલ પાઉની 9યફત 
ઈ, તેમ % તેમન બંમ્બેન! જીવનની 
૧90 રસપ્રદ મહેતીઓ કહી સંભળાવી. 
કને દ છે કે અમે તેમની સાથે કોઈ 
બાળક સાથે બોલત હોઈએ એવો ખૂબ % 
સુકેળપૂર્વક સંવાદ સાકી શક્યા, અમાર 
જાય કશન્દ તેમળે સારી અંગ્રેજ 
ભાષ ૧૫રી વણ જથ શિષ્ટ અને 


સ્પષ્ટ અવ(જ૫ જવ૧ાજો આપ્ય.” 

ઈ.સ. ૧૮૫૨માં તેઓ બૉમ્બે પરત 
ફર્યા અને ૧ ઓગસ્ટ, ઈ.સ. ૧૮૫૭માં 
તેમણે નિવૃત્તિ જાહેર કરી. ખરસેદજીને 
એક વિશેષ વ્યક્તિ ગણીને કંપનીના 
સંચાલકોએ તેમને મળતા પગારની. બે 
તૃતીયાંશ જેટલી રકમ (માસિક રૂપિયા 
૪૦૦) તેમના નિવૃત્તિ વેતન (9૭1010) 
તરીકે મંજૂર કરી દીધી. ઈ.સ. ૧૮૫૯માં 
ત્રીજી વખત તેમણે ઇંગ્લેન્ડની મુલાકાત 
લીધી. 

ઈ.સ. ૧૮૬૧માં ખરસેદજી ॥1તંપડ 
110011 €૦૧૪દમાં અધીક્ષક 
ઊપગતાલાતા॥ટટો ઇજનેર તરીકે નિમણૂક 
પામ્યા, અને આ કંપનીના સિંધના કોટરીમાં 
સ્થિત વરાળ વિભાગ અને કારખાનાઓનો 
હવાલો સંભાળ્યો. આ કંપની તે સમયમાં 
બ્રિટિશ ભારતીય નૌકાદળની અંતર્ગત કામ 
કરતી હતી. આ નૌકાદળ ઈ.સ. ૧૮૧૩માં 
વિખેરી નાખવામાં આવ્યું, જેને પરિણામે 
કંપની પણ બંધ પડી. ખરસેદજીએ. ઈ.સ. 
૧૮૬૩માં પોતાના હોદ્દા પરથી રાજીનામું 
આપ્યું અને ઇંગ્લૅન્ડ જઈ ત્યાંના રિચમંડ 
વિસ્તારમાં જઈ ઠરીઠામ થયા. 

રસપ્રદ બાબત એ છે કે એક સમયે 
આ કસબી કુટુંબની ત્રણ પેઢી મઝગાંવ 
ગોદીવાડામાં કાર્યરત હતી. તેમના પિતા 
[વડાલા 3ઝપૉતલ'ના સર્વોચ્ચ પદે નિયુક્ત 
હતા, અને ખરસેદજી પોતે યંત્રોના મુખ્ય 
નિરીક્ષક (ઉત 115[0૯ત0ળે તરીકે 
કાર્યરત હતા, જ્યારે કે ખરસેદજીના બે 


માર્ચ ૨૦૨૪ * નવનીત સમર્પણ * 87 


દીકરાઓ જહાજ બાંધકામ વિભાગમાં 
અવર (પાપં૦) પદે જોડાયા હતા. તેમના 
દીકરાઓમાંથી એક રુસ્તમજી અરદેશર 
ઈ.સ. ૧૮૮૩માં [ડાલા ઉપાતલના 
સર્વોચ્ચ પદ સુધી પહોંચ્યા. 

બ્રિટિશરો માટે ખરસેદજી અંગ્રેજી 
શિક્ષણવ્યવસ્થામાં ઉછેર પામેલ 
વ્યક્તિત્વનું આદર્શ ઉદાહરણ હતા. 
ભારતીયોને દેખાડવા માટેનો જીવંત 
દાખલો કે પાશ્ચાત્ય શિક્ષણ ભારતના 
દેશવાસીઓને કેટલી બધી ઉન્નતિ 
અપાવી શકે. તેથી બ્રિટિશરોએ પોતાના 
તરફથી પ્રોત્સાહનો દ્વારા અને આખાય 
વિશ્વમાં પોતાની, સત્તાવાર આગેવાનીની 
મદદથી ખરસેદજીને ખ્યાતિ અપાવવામાં 
કોઈ કચાશ ન રાખી. આ જ કારણોસર 
તેમને મળેલ ચસૉયલ સોસાયટીની 
અધ્યેતાવૃત્તિની માન્યતાથી ભારતમાં 
કોઈ વિશેષ પ્રભાવિત ન થયું. તેમ જ 
ઘણાને તેમના બ્રિટિશરો સાથેના સંબંધો 
પણ પસંદ ન હતા. કદાચ આ બધાં 
કારણોને લીધે જ પોતાના નિવૃત્તિકાળમાં 
તેઓ ભારત છોડી ઇંગ્લૅન્ડના રિચમંડમાં 
જઈ વસ્યા. અહીં જ ૧૬ નવેમ્બર, ઈ.સ. 
૧૮૭૭ના રોજ ૬૯ વર્ષની ઉંમરે તેઓ 
આ ફાની દુનિયાને અલવિદા કહી ગયા. 
તેમને કોઈ રાષ્ટ્રીય સન્માન પ્રાપ્ત ન થયું. 

આ ખરેખર નવાઈની વાત છે કે 
ખરસેદજીની આટલી બધી ઉપલબ્ધિઓ 
છતાં તેઓ ભારતીયો માટે હંમેશાં અજ્ઞાત 
વ્યક્તિ જ રહ્યા. તે પછી કલકત્તા વૈજ્ઞાનિક 


88 * નવનીત સમર્પણ * માર્ચ ર૦૨૪ 


પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર બન્યું અને નવજાગરણના 
અગ્રણી લોકો અરદેશર ખરસેદજીના 
પ્રદાન વિષે વધુ કાંઈ જાણી ના શક્યા. 
ઇતિહાસકારોએ પણ ખરસેદજી તરફ 
અન્યાય કરી તેમનો ઉલ્લેખ ટાળ્યો. 
નવાઈની વાત તો એ છે કે 10.9. 
વાતાવ્એ. ઈ.સ. ૧૮૮૪માં 11510107 ૦7 
ગ્વવાાંડ નામે બે દળદાર ગ્રંથો પ્રગટ કર્યા 
તેમાં પણ ખરસેદજીના નામનો સમાવેશ 
ન કરાયો. આ ગ્રંથોમાં વાડિયા કુટુંબના 
જહાજી બાંધકામ ક્ષેત્રે આપેલ અભૂતપૂર્વ 
એવા ફાળાને બિરદાવતાં ૧૭ પાનાં 
ફાળવાયાં પણ એકમાં પણ ખરસેદજી 
વિષે કોઈ ટૂંકી નોંધ સુધ્ધાં ના મૂકી. કદાચ 
આ જ કારણસર ભારતના આ સૌ પ્રથમ 
આધુનિક ઇજનેર પોતાના જ દેશવાસીઓ 
માટે કદી પણ આદર્શ બની ન શક્યા. 
ભારતીય ટપાલખાતાએ પણ ખરસેદજીની 
યાદગીરીમાં છેક ઈ.સ. ૧૯૬૯માં ટપાલ 
ટિકિટ બહાર પાડી સન્‍માન તો આપ્યું 
પણ તેમણે કરેલાં કાર્યો સામે આ સન્‍માન 
ખૂબ જ મોડું અને દિલાસો વ્યક્ત કરતું 
જ દેખાયું. 

વિશેષ નોંધ : અરદેશર ખરસેદજી 
(વાડિયા) ઉપરના આ લેખ માટે શ્રી અરવિંદ 
ગુપ્તાના પુસ્તક ઉપરાંત નીચેના લેખનો પણ 
સંદર્ભ લેવાયો છે. 
1. ડતંલા1૮€ 1€][001લા અંગ્રેજી સામવિકના 
ઓગસ્ટ, ૨૦૧૧ના અંકમાં છપાયેલો શ્રી 
એન.એસ. અરુણકુમાર દ્વારા લિખિત તેમના 
ઉપરનો લેખ. 1895://10[9₹.4પંડલૂઝ'.તલ્ડ.॥/ 
1પ્ાત1/123456789/12481 11111 


